
Mánaðarrit til stuðnings lcirkju og kristindómi íslendinga. 
gejið'út af hinu ev. lút. kirkjufélagi Isl. i Vestrheimi. 


RITSTJÓRI JÓN BJARNASON. 


17. ákg. WINNIPEG, FEBRÚAR 1903. nr. 12. 


Sálmr 

eftir séra Steindór Briein út af ö. sálmi Davíðs. 

(Lag : Fyrst boðar guð sitt blessað náðarorðið.) 

1. Ó, drottinn, guö, mér refsa ei í reiði, 

og rek mig ei frá þér ; eg heitt þess beiði, 
og lát mig ekki lengr þjást og pínast, 
og líf og sál ei örmagnast og týnast. 

2. Mitt líf er veikt og limir mínir titra ; 
nú líðr sálin kvöl og angist bitra. 

Ó, ljúfi faðir, lækna sálu mína ; 
eg legg mig undir náð og miskunn þína. 

3. Ó, lít til mín, því lengr stenzt eg eigi. 

Eg lofa þig ei fremr þótt eg deyi. 

I dauðanum þín minnist enginn maðr; 
þú munt í helju’ ei fremr vegsamaðr. 

4. Eg þreyttr orðinn er, minn guð, að gráta; 
eg græt og kveina fram úr öllum máta. 

Eg mína sæng með söltum tárum væti 

og sé ei neitt, er raunir mínar bœti. 

5. Mitt auga’ er sært af gráti, hryggð og harmi 
og hjartað er sem slitið mér úr barmi, 

og ellisvipr á mér sýnist vera, 

því orðið hefi’ eg þungan kross aö bera. 

'' . % 




i;8 


6. En víki frá mér hryggö og illir andar; 
nú enginn framar sálu minni grandar, 
því drottinn heyrði mínar bljúgar bœnir, 
frá böli leystr andinn til hans mœnir. 

7. Já, þó aö stundum illir andar freisti, 

er óhætt þeim, er guöi’ af hjarta treysti, 
því sannorðr og trúr er guö og góör 
og gœzkuríkr, mildr, þolinmóör. 


Trúin og biblíu-,kritíkin‘. 

I>ýtt úr bók lleuchs biskups „Mod Strömmen“—sjötta þætti. 

Meöal trúaöra manna eru þeir víst eigi fáir, sem ekkert 
í nýju guðfrœðinni fær svo mikillar áhyggju eins og ,kritík- 
in‘, sem svo vægöarlaust er látin ganga út yfir guðs orö, sér- 
staklega gamla testamentið, og tæta þaö sundr. Kitvissu bók- 
anna í biblíunni er neitaö. Flestar þeirra eiga að vera í letr 
fœrðar af öðrutn mönnum og á öörum tímum en þær sjálfar 
segja til, vera fullar af mótsögnum og í heild sinni að mörgu 
leyti óáreiðanlegar. Engin furða er þaö því, þótt trúaðir 
menn, sem eru svo vel að sér, að þeir geta fylgzt með í því, 
er , kritíkin ‘ hefst að til þess aö rífa niðr, en hafa hins vegar 
ekki nógu mikinn vísindalegan lærdóm til þess aö vinna á 
, kritíkinni ‘ meö hennar eigin vopnum, — sem vissulega má 
tneð örfám undantekningum segja um oss alla,— sé hræddir 
um, að vísindunum nýju takist að kippa hinni föstu undir- 
stöðu undan trúnni ineð því í öllum áttum að vekja efa um 
áreiðanlegleik þess orðs, sem trúin lifir á. 

Engu að síðr er það ætlan mín, að trúaðir menn hafi 
ekki ástœðu til að vera svo mjög hræddir. Slík hræðsla verðr 
ekki, sýnist mér, samrímd fullvissunni um það, að orðið sé í 
raun og veru guSs orð. Því guSs orS hlýtr í sjálfu sér að 
hafa það afi í sér, að enginn mannlegr heilaspuni, hversu vel 
og vísindalega sem frá honurn kann að vera gengið, getr svift 
það mætti til að bera vott um sannleik sinn fyrir sérhverri 
samvizku, sem vill heyra guðs orð og varðveita það. 





i '79 


Aldrei hefir víst guös orð sætt skœöari , kritík’ en 
þeirri, er beitt var við fagnaöarboSskapinn, þá er postularnir 
báru hann fram fyrir GySingalýS og heiðingjaheiminn ; aldrei 
meir en þá gjört sér íar um aS tæta guSs orð sundr, merja 
það og hæða. Einber heitnska var það þá í augum manna. 
Með tilliti-til þess kallar Páll boSskap sinn , ,heimsku prédik- 
unar þessarai “*) og efni þess boSskapar ,,hiS fávíslega frá 
guði“. En myndi nokkuð fyrir þá sök bera á kvíSa 
fyrir því, aS speki spekinganna kynni að gjöra trúna ómögu- 
lega, að vitrleiki vitringanna kynni að gjöra orSiS aS engu ? 
Mjög fjarri því. Postulinn er algjörlega rólegr í fullvissunni um 
þaS, að ,,hið fávíslega guðs sé mönnum vitrara“ og aö guði 
hafi þóknazt ,,aðgjöraþá meS heimsku prédikunar þessarar 
hólpna, er trúa, en aS hann hins vegar muni ,,gjöra að engu 
spekinganna speki og ónýta vitrleik hinna vitru. “ Og þannig 
reyndist það einnig. MeS sigrsæld sannaöi guSs orð mátt sinn 
og umskapaði mannshjörtun, þar sem aftr á móti , kritík ‘ og 
speki þeirrar tíðar er fyrir æfa löngu fallin í gleymsku hjá öllum, 
sem ekki hafa fyrir því að grafa hana upp úr gömlutn bókurn. 

ÞaS, sem um fram allt ríðr á á þeim tíma, er ,,vísindun- 
um“ þóknast að setja sig upp yfir orS biblíunnar, er þaS, að 
söfnuSr trúaSra manna gjöri sér það fyllilega ljóst, hvað það 
þýðir, að ritningin er guðs orð ., — A hvern hátt hver einn 
trúaðr viaðr hefir uin það orðið sannfœrðr og samkvœmt hlut- 
arins eðli gctr um það fcngið vissu,—hvernig firitíkimii' 
verðr að mœtq —og Iwe háskalegar afleiðingar það getr haft, 
ef tncnn œtla að mœta hcnni á þann hátt, sem fcr í bága bœði 
við eðli guðs orðs og trúarinnar. 

En áðr en eg tek að gjöra nákvæmari grein fyrir öllu 
þessu verð eg þó að varna. því, að eg verði svo misskilinn eins 
og það væri skoðan mín, að biblíu-, kritík ‘ sú, er nú við 
gengst, sé alls ekki neitt hættuleg, eða jafnvel, eins og ný- 
grœöingarnir hjá oss einatt staðhœfa, að þar sé ráð til þess 
fundið að gjöra mönnum ritninguna enn kærari en áðr, af því 

*) I íslenzku biblíunni stendr á stað þeini, er hér er átt við fi. Kor. i, 21): 
,,me3 einfaldlegri kenning", en það er ekki nákvæm þýðing orðanna í frum- 
textanum gríska. 



að nú verði hún meö öllum sínum göllum mannlegri og íœrist 
oss nær, — aö sínu leyti eins og sagt er unr Jesúm þann frá 
Nazaret, sem ,,vísindin“ láta veröa svo grunnhygginn, aö 
hann talar af sér. Nei, því skal föstu haldið, aö mér viröist 
annað eins tal af hálfu trúaöra manna óskiljanlegt. Mér 
dylst það sannarlega ekki, aö hin roggnu og reigingslegu vís- 
indi, þegar þau eru aö byltast um í heilagri ritning og toga í 
hana, svo að lítið af heilagleikanum verör þar eftir, geta oröiö 
margri sál til hins mesta tjóns. 

Reyndar ætti þeir, sem dálitla reynslu og þekking hafa, 
aö vita, aö aftr og aftr hafa , ,vísindin“ kollvarpað niðr- 
stöðu þeirri, er þau áör þóttust hafa komizt að, og fitjað 
svo upp að nýju, og þó í hvert skifti, er þau nokkrum árum 
seinna fundu eitthvað nýtt, meö sama óskeikulleik lýst yfir 
því, aö það væri sannleikr, eins og áör var gjört, að því er 
hitt snerti, er síðar reyndist óáreiöanlegt. Þannig minnist eg 
þess frá námsárum mínum, aö Þjóöverjinn Ferdínand Baur, 
prófessor og doktor, hinn lærðasti hinna læröu, hafði fram 
leitt frábærlega merkilegt lærdómskerfi, og samkvæmt þeim 
vísindum var allt nýja testamentiö ósanninda-samsetningr, 
aö undantekinni Opinberunarbókinni og nokkrum smábrotum 
af bréfum Páls — eftir því, sem eg bezt man. Og meö svo 
mikilli hvass-skyggni og listfengi var kerfi þetta saman sett,að 
trúaðir guðfrœðingar höfðu enga von um að geta rifið það í 
sundr eða sannað ógildi þess. En hver er sá nú fjörutíu árum 
síðar, sem spyrji eftir Baur eða Tybingen-skólanum hans? 
Öll sú hreyfing er nú að eins eitt blað í sögu guðfrœðinnar ; 
og þeir, sem á vorum dögum ráðast á rit nýja testamentisins, 
gjöra það samkvæmt allt öðrum meginreglum. 

Og að því er gamla testamentið snertir, þá var sannar- 
lega við byrjan 19. aldarinnar reynt til að tæta það sundr með 
hinni óvægilegustu , kritxk ‘ eigi síðr en nú er gjört í byrjan 20. 
aldar, þó aö ,kritíkin‘ væri þá öðruvísi rökstudd en nú. En 
hvernig fór ? Það komu fram guðfrœðingar, sem gangandi út 
frá trúarmeðvitund sinni tókst með skargskyggni mikilli, er 
mótstöðumönnunum var ofvaxið við að eiga, að beina ,kritík‘ 
þeirrar tíöar inn fyrir hennar réttu takmörk, og varö afleið- 



ingin af því sú, aö í mörg ár var gamla testamentiS aö mikln 
leyti látiö í friði. Hví skyldi þá eigi mega ætla, aö Hengst- 
enberg vorrar tíöar*) sé ef til vill þegar fœddr, til þess, þá er 
tíminn er kominn, aö fœra mönnum heim sanninn um þaö, að 
,kritík‘ sú, er nú er beitt, sé eins öfgafull og ósönn eins og sú, 
sem fyrir hundraö árum þóttist ein hafa lykil vizkunnar. Aö 
þeir, sem nú á vorri tíö eru viö ,kritíkina‘ aö eiga, neita því 
meö öllu, aö slíkt geti komiö fyrir, sökum þess aö svo miklu 
betr sé búiö um sannanir þeirra en fyrirrennara þeirra, þaö er 
ekkert aö marka. Því þannig farast þeirri guöfrœöi, sem er 
viö völdin, æfinlega orð, þangað til einnig hennar dagar 
eru taldir. 

En hve fáir eru þeir, sem þekkja sögu guðfrœðinnar? 
Og hve fáir þeirra, sem muna kenningar hennar um það, hve 
breytileg er hin ,,vísindalega'* niðrstaða, þegar þeir heyra 
lærimeistara sína segja og lesa það í bókum sínum, að í aðal- 
atriðum sé þaö, sem nú er kennt, óskeikult og hafi fullt gildi 
á öllum tíðum? Vér erum jafnvel aö því sjónarvottar, að 
maðr einn aldrhniginn verör svo hugfanginn af þvf, sem nýtt 
er, aö hann í ungœðislegum guömóöi hrópar upp sigrihrós- 
andi: ,,Vísindin hafa aldrei með sér farbréf fyrir ferö til 
baka“, — gleyrnandi því, að aö eins síðan hann kom til sög- 
unnar hefir guðfrœðin marg-oft ekiö aftr heimleiðis. 

Sannarlega hefir ,kritíkin‘, sem er að rífa biblíuna niðr, 
sálarháska í för með sér, og ástœðulaust er um hana að tala 
með léttúð, svo sem væri hún ekkert annað en gleðileg fram- 
för í sannleiksþekking. Margr maðr, sem leyfi vill hafa til aö 
lifa án guðs, mun svo hœglega geta notað þaö vantrú sinni til 
afsökunar, að vísindin hafi nú sýnt, að biblían sé full af þjóð- 
sögum og æfintýrum. 

En allra verst er þaö fyrir hina ungu guðfrœðinga, er á 
œskuárunum ætti aö verða leiddir inn í ritninguna svo sem 
hinn dásamlega helgidóm orðs drottins og anda, í stað þess 
að þeim nú þvert á móti er kennt aö þekkja hana sem mjög 

*) Ernst Wilhelm Hengstetiberg (£ 1802, d. 1869, á Þýzkalandi) var sá af 
guðfrœðingnm kirkjunnar, sem með sterkustum vopnum og mestum árangri 
barðist gegn hinni niðrrífandi biblíu-,kritík‘ þeirrar tíðar. 



ófullkomna bók, óáreiöanlega og fulla af villum og mót- 
sögnum. 

Það út af fyrir sig er stór-tjón, að þeir skuli verða að 
eyða svo miklum tíma til þess að afla sér hinnar þurrustu og 
andlausustu þekkingar á því, er snertir ritninguna hið ytra. 
Orðtak eitt alkunnugt hljóðar svo: ,,Vér lærum fyrir lífið, 
en ekki fyrir skólann. “ En hvaða gagn hafa nú hinir ungu 
prestar vorir við verk lífsköllunar sinnar af því að vita, hvers 
vegna sálmrinn sá eða sá, sem Davíð hefir verið eignaðr, geti 
ekki verið eftir hann, — hvernig á því standi, að þar geti 
ekki verið spádómr um Krist, eins og almennt er álitið og ef 
til vill er vottað í nýja testamentinu, og hvers vegna hann sé 
í letr fœrðr mörg hundruð árum eftir Davíð? Þetta væri þó 
sök sér, ef það jafnframt væri fyrir þeim skýrt, hvað er hið 
verulega guðlega efni í sálminum. En svo skotin er nú- 
tíðar-, kritíkin ‘ í sjálfri sér, að hún sinnir nálega ekki kjarnan- 
um, þá er hún hefir lokið því hlutverki sínu að setja fram til 
sýnis hið ljómanda ,,vísindalega 11 hismi, sem alls ekkert 
innihald hefir, það er komiö geti guðlegu lífi að notum, og 
er því með öllu óviðkomanda, — allar kenningarnar um það, 
hve nær ritin sé í letr frerð, hver sé höfundrinn, og því um líkt, 
sem allt er þess eölis, að hið bezta, sem um það verðr sagt, 
er það, að það skaðar engan að vita það. Tíminn, sem til 
þessara frœða er eytt, er þó hið minnsta. En nugsi menn 
nú um það, hvílíkr efi, hvílík barátta hlýtr að rísa upp í hjört- 
um hinna ungu manna.er iðulega-— og aldrei öðruvísi—verða 
að eiga við ritninguna sem mannaverk án þess að neinu 
minnsta leyti að læra að þekkja hana sem óskeikult guðs orð. 
Þeir læra það, að ,,vissulega geti sannleikrinn algjör aldrei 
komið út í hinum takmörkuðu umbúðum stundlegleikans 11 —og 
að ,,ekki heldr í nýja testamentinu sé hann að finna"; vitnis- 
burðr biblíunnar hafi því ekki aðra þýðing en það, að vera 
undirstaða trúarinnar á öllum eftirfarandi tíðum; en eftir því, 
sem eg fæ skilið, er þetta ekki meira en segja mætti einnig um 
orð Múhameðs, að því er snertir Múhameðs-trúna. Eins og 
í hinni helgu bók Múhameðs-manna, kóraninum, er lagðr 
grundvöllr Múhameðs-trúarinnar á öllum síðari tíðum, ems á 



kristindómr allra síöari tíöa rót sína aö rekja til biblíunnar, 
hinnar helgu bókar kristinna manna. Þetta er allt, sem guð- 
frœSin nýja, sem , kritíkin ‘ er samfara, telr biblíunni til gildis 
umfram allar aSrar gamlar bœkr. A 5 öSru leyti er hún — 
sökum hins mannlega uppruna síns frá Móses, DavíS, mörgum 
ókunnum höfundum, guöspjallamönnum og postulum—full 
af margskonar villum, misskilningi og mótsögnum og öllu því, 
er viröist gjöra þaö torvelt og jafnvel ómögulegt, aS menn geti 
byggt trú sína á henni sem óbifanlegu oröi guös. Og einmitt allir 
þessir ímynduöu ófullkomleikar ritningarinnar eru þaS, sem 
lögö er áherzlan á aö hinir ungu guðfrœSingar gjöri sér ljósa. 
Það einmitt, að sitja á rökstólum til þess aö kveöa dóm upp 
yfir hinum helgu rithöfundum, pína þá til sagna og gruna þá 
um skynbragð á efni því, er þeir fœra í letr, og um vilja til að 
segja satt frá, þaö er eitt aðal-hlutverk þessara ungu manna, 
sem fremr öllu öðru riöi á því að nema staðar frammi fyrir 
orði því, er þeim er kennt aS dœma svo spjátrungslega um,—■ 
já, nema staðar og í guðrœkinni auðmýkt segja við hann, sem 
fyrir anda sinn er í orðinu: ,,Tala þú, herra! því þjónn þinn 
heyrir. ‘ ‘ 

Ekki er því neitt að furSa sig á því, þótt eg hafi heyrt 
unga guðfrœðinga segja, að bezti árangrinn af guðfrœðisnámi 
sínu væri það, að þeir væri komnir út yfir allar freistandi efa- 
semdir, sem trúnni þeirra hefði veriö búin ídaglegustarfi þeirra, 
svo að nú væri þeir brynjaðir gegn öllum árásum á trúverðug- 
leik ritningarinnar, er þeir hér eftir kynni aS heyra um. En 
vissulega hlýtr þó söfnuðr guðs ekki að œskja þess, að ungu 
mennirnir úr þeim hópi sé á námsárum sínum látnir verða 
fyrir þeim áhrifum, er freista þeirra sem allra mest í trúarlegu 
tilliti og leiða þá út í baráttu þá, sem all-flesta þeirra mun 
skorta andlegan þroska og lífsreynslu til að komast klakklaust 
út úr. Að sá, sem fyrir náð guðs vinnr sigr í baráttunni, 
grœðir á því, réttlætir það engan veginn, að ,,mönnum sé 
steypt í sálarháska“ og margir vissulega leiddir til þess með 
öllu að falla frá trúnni—með því aö gjöra guðs orð að mjög 
vafasömu manna-orði. 

Eg játa því þannig fyllilega, að biblíu-,kritíkin‘ eins og 



meö hana er farið á vorri tíS, getr orðiS vantrúnni ágætt 
skálkaskjól og stórkostlega hættuleg óreyndum mönnum trú- 
uöum, einkanlega hinum ungu guðfrœSingum. 

En hins vegar mun reyndin verSa sú, að biblíu-, kritíkin ‘, 
þegar litið er til heildarinnar, hefir alls engan mátt í sér til 
þess aS vinna trúnni tjón, svo framarlega sem trúaSir menn í 
fullri alvöru átta sig á því, hvaS þeirra eigin reynsla vitnar 
um ritninguna sem guSs orð, og laga vörn þá fvrir orSinu, er 
þeir halda uppi, eftir þeim vitnisburSi. Látum vantrúna og 
hálf-trúna og ,kritíkina‘ segja, að ritningin sé aS eins óbreytt 
manna-orð. Fyrir stuðning þann, er reynslan hefir veitt 
trúnni, segir hún allt eins fyrir því, að ritningin sé tal guSs 
anda, guðs orS í munni manna. Hér ríðr á því, að trúin láti 
ekki veiklast, heldr standi stöðug og sterk á grundvelli full- 
vissunnar um það, sem hún hefir persónulega reynslú fyrir og 
reynir aftr og aftr, aS því er snertir hinn einstaklega heilaga 
mátt orðsins. Ef trúin hér gleymir sjálfri sér og lífi sínu hiS 
innra í sálinni, þá má að því vísu ganga, aS hún lætr yfirbug- 
ast og sleppir lialdi sínu á orðinu sem innblásnu af heilögum 
anda; og svo verSr loks niðrstaSan í meSvitundinni sú, að 
biblían skari aS eins að því ieyti fram úr öSrum góðum bók- 
um, kristilegum eSa ekki kristilegum, að hún hefir frá önd- 
verðu fylgzt meö söfnuSinum og þannig á öllurn tímum haft 
þýðing fyrir hann að því er undirstöSu hans snertir. En með 
því móti verðr næsta lítið úr vissu trúarinnar. Því þá er 
undirstaSan hiS mannlega orS Páls, Jóhannesar, guSspjalla- 
mannanna, en aldrei orð gnðs. 


Crossing the Bar. 

Allir, sem nokkuS þekkja til ljóða Tcnnysons , hins víS- 
fræga og ágæta stórskálds Breta, kannast viS smákvæði hans 
með fyrirsögninni Crossing the Bar , einkum fyrir þá sök, að 
samkvæmt fyrirmælum höfundarins sjálfs er þaS í öllum út- 
gáfum af ljóöasafni hans prentaö allra seinast. Það á líka 
einkar vel við, því skáldiS er þar aS tala um dauðann — sinn 
eigin yfirvofanda dauða. Hann lýsir því þar, hvílíkr sá 



dauödagi sé, sem hann þráir fyrir sjálfan sig. Kvæðið er 
gegnþrungið af kristinni trú og yndislega fagrt. 

I fyrsta bindi hinnar nýju útgáfu af ljóðum vinar vors 
séra Mattíasar Jokkumssonar (Seyðisfiröi 1902) kemr nú með- 
al annars, þetta litla kvæöi af honum þýtt á íslenzku. En 
svo margt og mikiö sem séra Mattías hefir vel gjört í skáld- 
skaparlegu tilliti bæði aö fornu og nýju, og svo mikill völundr 
sem hann vitanlega er að því er ljóðagjörð snertir, þá vantar 
þó vissulega fjarska-mikið á, aö þessi kvæðisþýðing sé vel af 
hendi leyst. Hann fær þar að sumu leyti allt annað út en 
liggr í frumkvæðinu. Hann skaðskemmir það bæði í trúar- 
legu og skáldskaparlegu tilliti. Þetta stafar víst fremr öllu 
öðru af fjötrum þeim, sem lögmál íslenzkrar rímsmíðar leggr 
á þá, er yrkja á vorri tungu. Líklega heföi þó annað eins 
skáld og séra Mattías getað gjört hér betr, ef hann hefði lagt 
sig allan fram. 

Vér setjum hér kvæðiö á ensku og kvæðið í íslenzku þýð- 
ingunni hvort við annars hliö til samanburðar: 


Sunset and evening star, 
And one clear call for me! 
And may there be no moan- 
ing of the bar, 

When I put out to sea, 


Bjart skin og blíðu-kvöld 
og boð um héðanför, 
en hvorki sút né sorgar- 
tjöld, 

er set eg út minn knör. 


But such a tide as moving 
seems asleep, 

Too full forsound andfoam, 
When that whic’n drew from 
out the boundless deep 
Turns again home. 

Twilight and evening bell, 
And after that the dark! 
And may there be no sad- 
ness of farewell, 

When I embark; 

For tho’ from outour bourne 
of Time and Place 
The flood may bear me far, 


Gjör sléttan, Hrönn, þinn 
hjúp, 

það hœfir ferðum þeim, 
er það, sem eitt sinn ól þitt 
djúp, 

skal aftr hverfa heim. 

Kvöldfró og klukknahljóð 
og kyrrð við dagsins lát, 
en hvorkisút né sorgar- 
Ijóð, 

er set eg út tninn bát. 

A brott frá bana- 
storð, 

þó breytist tíð og nöfn; 



I hope to see my Pilot 
face to face 

When I have crost he bar. 


eg vona’ aö sjá þann vin 
um borð, 

sem vísar mér á höfn. 

Hér geta þeir, sem skilja bæöi ensku og íslenzku, séö, 
hve mikiö ber á milli í hugsan frumkvæðisins og þýöingar- 
innar. 

Betra er blátt áfram aö snúa kvæöinu á íslenzku í óbund- 
inni rœðu á þessa leið: 

Sólsetr og kvöldstjarna 

og skýr rödd, sem kallar á rnig! 

Og ekkert kveinanda andvarp í brimgarðinum, 
þegar eg legg út á djúpið,— 

heldr eins og sofandi lognalda, 
þyngri eða fyllri en svo, að nokkurt hljóö 
heyrist eða nokkur ólga veröi eygð, 
þá er það, sem kom utan úr geimnum djúpa, 
takmarkalausa, 
hverfr aftr heim. 

Rökkr og kvöldhringing 
og svo nætrhúmið! 

En engin hrj^ggð burtfarar-kveðjunni, 
er eg stíg á skip. 

Því þó að flóðaldan beri mig langt burt 
út fyrir takmörk tíma og rúms, 
þá vona eg, að eg fái að sjá hafnsögumanninn 
minn augliti til auglits, 
þegar eg er kominn út fyrir brimgaröinn. 

Vilja nú ekki Ijóðasmiöirnir íslenzku reyna sig á því að 
snúa kvæðinu svo, að ekkert af því missist, sem kemr út í 
þessari þýðing á óbundnu máli? 

---w 'v.«ufTr»»sTírvjí^— —— 

Bendingar til kirkjugöngufólks, 

sem sérajón J. Clemens kemrmeð í blaði sínu Fold and Flock 

(úr , ,Lutheran“). 

1. Kom til kirkju í tíma og haf með þér sálmabókina þína. 

2. Gakk til sætis þíns kyrrlátlega og siðlátlega.^ 

3. Þegar er þú hefir setzt niðr, beyg höfuð þitt til stuttrar 
þegjandi boenar. 



i8 7 


4. Karlmenn ætti aS taka af sér höfuSföt sín um leiS og 
þeir ganga inn í kirkjuna og ekki setja þau á sig aftr fyrr en 
þeir eru komnir út. 

5. Meðan þú bíSr þess, aS tekiö sé til, skaltu lesa í sálma- 
bókinni þinni eða hugsa um eitthvað gott. En um fram allt 
forSast að tala upphátt um hverndagsleg efni. 

6. Tak undir alla söngvana í kirkjunni—bæSi tónsöngva og 
sálma. 

7. Gakk ekki inn í kirkjuna né út úr henni meSan prestr- 
inn les upp úr biblíunni. Þegar guS talar, þegi öll jörSin. *) 

8. Snú þér ekki við til aS gæta aS þeim, er seint kemr. 

9. Þegar barn grætr í kirkjunni, lát þér ekki vera starsýnt 
þangaS, til aS verSa þess vísari, hver þaS barn á. 

10. Haf ekkert óþarfa-tal. 

11. Sof ekki í kirkjunni, éf þú meS nokkru móti getr. 

12. Enginn hræki á gólfiS. 

13. Lát sessunaut þinti geta notaS sálmabókina þína meS 
þér. 

14. Lát ekki á þig yfirskó eða yfirhöfn meSan stendr á 
söngnum síðasta í guSsþjónustugjörðinni eða blessaninni. All- 
ir bíSi þar til algjörlega er úti. 

15. Renn biSjanda huga til drottins undir eins og blessanin 
hefir veriS borin fram. 

16. Gakk út úr kirkjunni hœgt og stillt. 

17. Heilsa þeim, er fyrir þér verSa, með handabandi. 

18. Kom fram við og viö til aS taka í hönd prestsins og 
tala til hans nokkur uppörvandi orS. 

19. Gleym því aldrei, aS þú ert í guðs húsi. 

Satnningr sá, er kirkjufélagiS íslenzka gjörði viö guS- 
frœSiskandídat Pétr Pljálmsson á ársþingi þess síöastliðiö 
sumar, náöi eigi lengra fram en til ársloka. En nú hefir for- 
seti félagsins upp á væntanlegt samþykki næsta kirkjuþings 
falið honum á hendr aö halda míssíónera-starfinu áfram allt 
fram aö þingtfma í sumar komanda, og góSfúslega hefir hr. 
Pétr tekiö þaS aö sér. 

*) Ekki heldr meSan stendr á bœnagjörð—vildum vér bceta við.— Ritst. 



Hann dvaldi í Janúarmánuöi í Pine Valley byggö suS- 
austantil í Manitoba, þar sem í Desembermánuði 1901 var 
myndaðr söfnuðr með nafninu Fagradalssöfnuðr, er þó ekki 
enn hefir gengið inn í kirkjufélagið, og í íslendingabyggðinni 
þar skammt frá í suðri—inni í Minnesota—, er kennd er við 
Roseau; þar er Lúterssöfnuðr, sern heyrir kirkjufélagi voru 
til, en hefir að undanförnu mjög lítillar prestsþjónustu notið. 
Um starf hr. P. H. í þessurn bvggðum er þessi skýrsla frá 
honum sjálfum: 

,,Eg flutti þar sex prédikanir á opinberum guðsþjónustu- 
samkomum; skírði 3 börn, veitti 8 mönnum kvöldmáltíðar- 
sakramentið, frœddi og fermdi 4 unglinga. “ 

,, Þótt nokkrir fáir menn í Lúterssöfnuði vinni af alhug 
að safnaðar- og kirkjurnálum, gengr þó söfnuðrinn til þurrðar, 
mest vegna þess, hve margir íslendingar hafa flutt og flytja 
þaðan burt. ‘ ‘ 

,,Þessu víkr nokkuö öðruvísi við f Pine Valley. Búnaðr 
og félagslíf er þar eðlilega í barndómi, því íslendinga-byggðin 
er að eins tveggja ára gömul. En þar eru þeir, sem manna 
líklegastir eru til að korna safnaðarlífi í gott horf, ef þeir ann- 
ars staðfestast þar. ‘ ‘ 

Til tveggja íslenzkra byggöa. 

Eftir séra Friðrik J. Bergmann. 

Snemma í Ágústmánuði síðastliðið sumar lá leið mín 
vestr til Minot í Norðr-Dakota. Á heimleiðinni nam eg staö- 
ar í Rugby og steig svo á lestina, sern gengr norðr til Willow 
City að stundu liðinni, en það er að eins stutt leið. Eg 
kunni ekki við að fara svo fram hjá Mouse River nýlendunni, 
að eg kœmi þar ekki við, einkum af því eg vissi, að séra 
Hans Thorgrímsen, senr beðinn hafði verið að fara þangað af 
síðasta kirkjuþingi, hafði látið söfnuðinn vita, að honum væri 
það ekki hœgt að svo stöddu. Frá Willow City ók eg 18 
mílur um kvöldið til nýlendunnar, kom á heimili Guðmundar 
Frrmanns, helzta bóndans þar, og var þar vel tekið við mér. 
Þar dvaldi eg allan viðstöðutímann, sem var frá því á mið- 



vikudagskvöld 4. Ag. og þangaö til á mánudagsmorgun tt. # 
nema hvaö eg fór nokkuð frarn og aftr um byggöina. Fólkið 
var mér hér um bil allt kunnugt; nokkuö af því úr prestakalli 
mínu og margt úr norðrhluta íslenzku byggöarinnar í Pem- 
bina Co. Hafði eg fermt mjög rnargt af því á þeim árum,sem 
eg þjónaði þar norör frá. Mér virtist fólkiö allt fagna ytir komu 
minni, því langt var nú liðið síðan þar hafði íslenzkr prestr 
verið. Og þá þótti mér ekki síðr vænt um að endrnýja forn- 
an kunningskap, enda var fólkið mér undr gott.—Eg Hutti 
þar tvær guðsþjónustur í sama skólahúsinu, til þess allir gæti 
komið, aðra á laugardaginn 9. Ág., hina á sunnudaginn 10. 
Við þær guðsþjónustur skírði eg tíu börn og talaði út af frá- 
fallli tveggja roskinna kvenna, sem létust þar báðar sama 
daginn, 18. Marz síðastliðið vor. Félagskapr virtist mér góðr 
ineð þessu fólki og hugsunarháttr í ffestum efnum eins, að svo 
miklu leyti sem eg gat um hann dœmt. 

Heyskaprinn stóð þar yfir um þetta leyti, og er það upp- 
skerutími þeirra. Vinnr þá hver, sem vetlingi getr valdið. 
Hvergi í heiminum mun heyskaprinn vera meiri en þarna og 
hvergi hrúgað upp öðrum eins firnum af heyi á stuttum tíma, 
enda eru áhöldin, sem þar eru notuð, bæði einkennileg og 
hentug. 

Aðra ferð gjörði eg til íslenzku nýlendunnar í grennd við 
Morden hér í Manitoba, sem oft er nefnd Riissland , vegna 
rússnesku nágrannanna, sem þar eru; það var rétt fyrir jólin. 
Sú nýlenda hefir að lang-mestu leyti myndazt af fólkþsem áðr 
hefir búið í ísl. nýlendunni í Pembina Co. Eg kom þangað 
laugardaginn 20. Des., prédikaði þar í tveimr skólahúsuin 
sunnudaginn 21., skírði þar átta börn og ók svo suðr til Wal- 
halla um nóttina. Viðstaöan var stutt, en mjög ánœgjuleg. 
Eg var gestr Tómasar Jóhannssonar, bróður séra Árna heitins 
Jóhannssonar, prests í Glæsibce. Hann og fólk hans voru 
nokkur ár sóknarbörn mín á Garðar. Byggðin er ung, en 
mjög álitleg, allir vel ánœgðir og efnalega í furðu-miklum 
uppgangi. Sigfús S. Bergtnann, frændi minn, sern mjög hefir 
gengizt þar fyrir félagskap þessi þrjú ár síðan byggðin hófst, 
var nú á förum vestr að hafi, og heyrði eg, að hans var sakn- 
að af öllum. Fólkið er flest mjög kirkjulega hugsandi og 



Igó 

lætr sér einkar annt uni, aö kristindómr og góöir siðir hald- 
ist þar. 

-—' V o-fro-é- 

Séra Jón J. Clemens, sem nú þjónar tveim ensk-lútersk- 
um söfnuöum í Ellsworth og River Falls í Wisconsin, er fyrir 
skemmstu byrjaðr á því að gefa út dálítið kirkjublað á ensku 
fyrir prestakall sitt. Það heitir Fold and Flock (, ,sauðahúsið 
og hjörðin“). Sem sýnishorn af lesmáli þess blaðs komum 
vér nú í ,,Sam. “ með ,,bendingar til kirkjugöngufólks“. 

, ,Sam. “ hefir lengst af átt örðugt uppdráttar með allt ísl. 
kirkjufélagið á bak við sig. En þarna er byrjað á ensku blaði 
fyrir eina tvo fremr fámenna söfnuði, og framtíðarhorfur þess 
í fjárhagslegu tilliti virðast hinar beztu. En aðal-tekjugrein 
þess eru víst auglýsingarnar, sem í því koma út,—einar 40 
auglýsingar í hverju nr.i. Hve nær skyldi íslendingar í því 
tilliti gjöra eins vel?—verða eins fúsir til að styðja sitt kirkju- 
málarit, miklu stœrra, með auglýsingum? 

Væntanlega verða einhverjir af vinum séra Jóns Clemens 
innan ísl. kirkjufélagsins til þess að gjörast áskrifendrað blað- 
inu hans. Og með því viljum vér mæla. 

Postulasagan (þ.e.: Gjörðabók postulanna) var þegar fyrir 
nýár komin út frá nefndinni í Reykjavík, sem er að eiga við 
endrskoðan biblíuþýðingarinnar íslenzku. Það rit er í miklu 
stœrra broti og prentað með stœrra letri en guðspjöllin, sem 
áðr voru gefin út. Verðið er 50 aurar á íslandi. Postula- 
sögunni eiga síðar að fylgja prentaðar athugasemdir til skýr- 
ingar ýmsu þar, sem að einhverju leyti er torskilið. Sá af 
nefndarmönnum, sem mestan á þátt í þýðing þessa rits, er 
séra Þórhallr Bjarnarson, forstöðumaðr prestaskólans. Post- 
ulasagan með hinurn væntanlegu skýringum myndi vera 
hentug fyrir sunnudagssksóla vora hér og ætti því að geta 
gengið hér nokkuð út. 

— Argyle-söfnuðir í Manitoba (Fríkirkjusöfnuðr og Frelsis- 
söfnuðr) hafa sent prestsköllun til séra Friðriks Hallgríms- 
sonar að Útskálum. Og með því að áðr var vitneskja frá 
honum komin um að hann myndi vera til með að gjörast prestr 
hér vestra í sambandi við kirkjufélag vort, þá er sterklega bú- 
ízt við, að hann taki þessari köllun. 

— A Gimli í Nýja íslandi er verið að mynda bandalag fyrir 
unga fólkið í söfnuðinuin þar. Séra Rúnólfr Marteinsson hefir 
gengizt fyrir því að koma þeim félagskap á. 

— I haust, sem leið, bauð bandalagið í Selkirk bandalag- 
inu í Fyrsta lúterska söfnuði í Winnipeg til sín á sérstaka 



Samkomu. Samskonar heimboö hefir hið síðarnefnda banda- 
lag hins vegar í þessum mánuði haldið bandalaginu í Selkirk. 

Stór bókagjöf. Hr. Jón Gottvill Pálmason úr íslend- 
inga-byggðinni í Alberta hefir gefið bókasafni kirkjufélagsinS 
rúm sjötíu bindi af íslenzkum bókum eða á öðrum tungum eft- 
ir ísl. höfunda—flest af þeim frá föður hans, Pálrna heitnum 
Jónssyni (áf Skaga)^ sem drukknaði í Rauðárósum á leiðinni 
frá íslandi til Nýja íslands 1876. Enn fremr talsvert af ís- 
lenzkum handritum, rímum, sögum o. s. frv., flestu fremr illa 
útleiknu. Og loks nokkrar danskar og þýzkar bœkr, gamlar 
og rotnar. Bókagjöfin í heild sinn er stór-þakkarverð. Þess- 
ar eru ísl. bœkrnar prentuðu eða eftir ísl. höfunda: 1. Ný fél. 
rit, 21—23, Kh. 1861—3. 2. Forngripasafn ísl. I. (Kh. 

1868) og Handritasafn Bókmenntafél.s (Kh. 1869)—sambd. 

3. Páll Melsteð: Nýja sagan, 1. og 2. h., Rvík 1868 og '70. 

4. ísl. fornbréfas. I. (Rvík 1857) og sbd. Stjórnmálatíð. I. 

(Rvík 1855), 5. ísl. fornbr.s. IV, Rvík 1876. 6. Skírnir, 

Kh. 1875, m.m. 7. Skírnir 1876 og '77. 8. Fréttir frá ísl. 

1876, Rvík 1877, m.m. 9. Fréttir 1874 og'75. Rvík. 10. 
Jón Ól.: Alaska, Wash. 1875. 11. Stjórnmálatíð. III, 3 

(Kh. 1875) og sbd. Fandshagssk. V, S (Kh. 1875). 12. Páll 

Melst.: Nýja sagan, III. h. m.m. 13. Safn til söguísl., Kh. 
1855—úr 1. bd. (um tímatal og Sturlu). 14. Safn t. s. ísl., 
II, 3, Kh. 1876. 15. Andvari, IV, Kh. 1877. 16. Biskupa- 
sögur, i.bd., Kh. 1857. 17. Forngripas. ísl. II, Kh. 1874. 

18. ísl. sögur, 1. bd., Kh. 1829 (fsl. bók, Fdn., Heiðarv. s. 'L 

19. Eyrbyggja, Leipzig 1864. 20. Njálssaga, Kh. 1772. 

21. Sturlunga I., Kh. 1817. 22. Nockrer Marg-Frooðer 

Sögu-Þætter Isl., Hólum 1756. 23. ísl. sögur, II, Kh. 1849. 

24. Björn Gunnl.s.: Landmæling—óbd. — Kh. 1868. 25. 

Sönn Guðhræðsla, óbd. og án titilbl. 26. Laxdœla, Akreyri 
1867. 27. H. Kr. Friðr.s.: Þýzk málm. lýs., Rvík 1863. 

28. Espól.: Langbarðasögur og Gota og Húna, Akreyri, og 
sbd. Þjalar-Jónss., Rvík 1857. 29. Skírnir 1827—'34, sbd. 

án titilbl. 30. Jurtakver, brot, rytja. 31. Möllers leiðar.v. 
til að lesa bibl., þj'ð. P. Pét., Rvík 1862. 32. Vatnsdœla, 

Akreyri 1858, og sbd. Scipíonssaga, og Gísla s. Súrssonar, 
Kh. 1849. 33. G. Oddsson: Orðabók, Kh. 1819. 34. Karla- 

magnús saga, Kh. 1853. 35. O. Hjaltalin: Grasafrœði, Kh._ 

1830. 36. Himinsvegr, brot, óbd. 37. Svb. Hallgr.s.: 

Dönsk lestrarbók, Akreyri 1856. 38. Egilssaga, Rvík 1856. 

39. Eir. Magn. : Bréf frá París, 1865; Hjaltalín og vís., Akr- 
eyri 1857; Homöop. á borð við allop., Akreyri 1857—sbd. 



192 


4t. S. B. Sívertsen: Leiöarv. í reikn., 2. útg., Rvík 1854. 
42. Jón Hjaltalín: Lækningakver, Kh. 1840. 43. Spurning- 

ar heilbrigðinnar, þýddar af Sv. Pálss., Kh. 1803. 44. Jón 

Thóroddsen: Maör og kona, Kh. 1876. 45. Bastholms Höf- 

uðlærdónrar, 2. útg., Viðey 1837. 46. Lærd.lista fél. rit, 2. 

bd.. Kh. 1782. 47. 5. bd. ('85) og 6. bd. (’86). 48. 7. bd. 

('87) og 8. bd. (’88). 49. 13. bd. ('94) og 14. bd. ('96). 50. 

3. bd. ('83) og 4. bd. ('84). 51. 15. bd. (án titilbl.) 52. 

Egg. Ólafss.: Lachanologia, Kh. 1774; J.Þ. Kjærnest.: Leið- 
arv. til garðyrkju, Viðey 1824; Einf. þankar um akryrkju, 
Kh. 1771—sbd. 53. Biblíukjarni (Lassenius), Hólum 1744. 
54. Alex. Bjarnason: ísl. drykkurtir, Akreyri 1860. 55. 

Náttúruskoðari, Leirárgörðum. 56. Vasakver fyrir bœndr o. 
s. frv., Kh. 1782. '57. Bœnakver, Kh. 1832. 58. Jón Pétrs- 

son: Um icktsyke, Hólum 1782. 59. Halld. Guðm.: Nákv. 

lýs. á pen. o. s. frv., Rvík 1850. 60. Isl.s Bergmál o. s. 

frv., Kh. 1828, á ísl. og dönsku, 11 bls., óbd. 61. Halldór 
Jakobsson: Chronologiae Tentamen, Hrappsey 1781, án titil- 
bl. og óbd. 62. Fororðningar o. s. frv., snertandi verzlan á 
ísl. seint á 18. öld, óbd. 63. Thorl. G. Repp: English 
Stories, 2d ed., Copenh. 1851. 64. Nord. Tidsskr. f. Oldkdh. 
II, Kh. 1834. 65. 1. bd. sama rits, án titilbl. 66. J.Hjalta- 

lin: Vandcuren, Kh. 1842 og sbd. Barnsfararsóttin, Rvík 
1865, m.m. 67. Annaler f. nord. Oldkdh., Kh. 1849. 68. 

Sama tímar., Kh. 1848. 69. Sigurðr Guðm.s.: Varabálkr, 

Akreyri 1872. 70. Jón Pétrss.: Lækn. bók, Kh., m.m. 71. 

Jón Þorlákss.: Ljóðabók I, Kh. 1842. 

Enn fremr hefir hr. Guðmundr Guíhnundsson (frá Ej'rar- 
bakka) í Washington ey, Wisconsin, gefið bókasafninu: 1. 
Lærd. lista fél.rit, 1. bd., Kh. 1781. 2. Barnaljóð séra Vig- 

fúsar Jónssonar í Stöð, Kh. 1838. Enn fr. 3. Ritaða ættar- 
tölu frænda síns Þorleifs Kolbeinssonar á Háeyri og ljósmynd 
af sjálfum sér og konu sinni. 

Hr. Ólafr S. Thorgeirsson, 644 William Ave., er féhirðir ,,Sameiningarinnar“. 

,,VERÐI LJOS!“— hið kirkjulega mánaðarrit þeirra séra Jóns Helgasonar og Haralds Níels- 
* sonar í Reykjavík—til sölu í bókaverzlan H. S. Bardals í Winnipeg og kostar 60 cents. 

4 |,E 1 MREIÐIN“, eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta tímaritið á íslenzku. Ritgjörðir, mynd- 
^ ir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti. Fæst hjá H. S. Bardal, J. S. Bergmann o. fl. 
,,ÍSAFOLD“, lang-mesta blaðið á íslandi. kemr lit tvisvar í viku allt árið; kostar í Ameríku 
$1.50. H. S. Bardal, 557 Elgin Ave., Winnipeg, er útsölumaðr. 


,,SAMEININGIN“ kemr út inánaðarlega, 12 númer á nri. Sunnudagsskólablaðið ,,Kenn- 
arinn“ fylgir með „Sam." í hverjum mánuði v Ritstjóri ,,Kennarans" er séra N. Stein- 
grímr Þorláksson, West Selkirk, Man. Argangsverð beggja blaðanna að eins $x; 
greiðist fyrirfram.— Skrifstofa ,.Sam.“: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba.Canada,— 
Utgáfunefnd: Jón Bjaknason, (ritstj.), Friðrik J. Bergmann, Ölai k S. Þorgeirsson, 
Björn B. Jónsson, N. Steingrímr Þorláksson. 


Fxentsmiðja Lögbergs. — Winnipeg. 


9I Gigli Egilson 




